cyngor citizens 


ar advice 
bopeth bureau 


Un dydd ar y tro 
Archwilio effaith gronnol diwygio lles ar 
hawlwyr budd-daliadau yng Nghymru 
Adroddiad cryno 


— 


"H ; 
Z AN NN 
- K, i f AN yi 
il, NWYN 

" 


Ynglŷn â Chyngor ar Bopeth Cymru 


Elusen annibynnol yw Cyngor ar Bopeth sy'n gweithredu yng Nghymru a 
Lloegr fel Cyngor ar Bopeth Cymru yng Nghymru gyda swyddfeydd yng 
Nghaerdydd a'r Rhyl. Mae 20 o Ganolfannau Cyngor ar Bopeth yn aelodau yng 
Nghymru, ac maent i gyd yn aelodau o Cyngor ar Bopeth Cymru, gan ddarparu 
gwasanaethau o dros 250 o leoliadau. 


Dau nod gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yw: 


e darparu'r cyngor sydd ei angen ar bobl ar gyfer y problemau y maent yn eu 
hwynebu 


e gwella'r polisïau a'r arferion sy'n effeithio ar fywydau pobl. 


Mae'r cyngor a ddarperir gan wasanaeth Cyngor ar Bopeth am ddim, yn 
annibynnol, yn gyfrinachol ac yn ddiduedd, ac ar gael i bawb beth bynnag fo'u 
hil, rhyw, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, oedran neu genedligrwydd. 


Gwirfoddolwyr wedi'u hyfforddi yw'r rhan fwyaf o staff gwasanaethau 

Cyngor ar Bopeth. Mae'r holl staff cyngor — y rhai sy'n cael eu talu a'r rhai 

sy'n gwirfoddoli — yn cael eu hyfforddi mewn sgiliau cynghori ac yn cael 
hyfforddiant rheolaidd i'w diweddaru ar bynciau penodol ac yn cael mynediad i 
gymorth arbenigol sy'n seiliedig ar bynciau penodol. 


Mae canolfannau lleol, o dan delerau aelodaeth Cyngor ar Bopeth yn darparu 
cyngor craidd sy'n seiliedig ar dystysgrif safonau ansawdd ar fudd-daliadau lles/ 
credydau treth, dyledion, tai, cynhyrchion a gwasanaethau ariannol, materion 
defnyddwyr, cyflogaeth, iechyd, mewnfudo a lloches, materion cyfreithiol a 
materion perthynas a theulu. 


Mae gan y gwasanaeth Cyngor ar Bopeth gyfrifoldebau bellach i gynrychioli 
defnyddwyr o ganlyniad i newidiadau Llywodraeth y DU i'r dirwedd 
defnyddwyr. O 1 Ebrill 2014 ymlaen, mae hyn yn cynnwys ymgymryd â 
swyddogaethau statudol a chyfrifoldebau i gynrychioli defnyddwyr post ac ynni 
gan Dyfodol Defnyddwyr. 


Crynodeb 


Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau astudiaeth newydd drylwyr 
sy'n edrych ar effaith gronnol diwygio lles ar hawlwyr budd-daliadau yng 
Nghymru. Mae'n seiliedig ar dystiolaeth gan y rhwydwaith o Ganolfannau 
Cyngor ar Bopeth yng Nghymru yn ogystal ag ymchwil ansoddol bwrpasol a 
gomisiynwyd gan Cyngor ar Bopeth Cymru i ystyried y 'profiad ymarferol' o'r 
newidiadau diweddar i fudd-daliadau'. 


Mae'r ymchwil olaf hwn yn edrych yn fanwl ar sut mae'r newidiadau yn 
effeithio ar feysydd pwysig ym mywydau hawlwyr yn cynnwys eu hiechyd 
corfforol a meddyliol, trefniadau byw, gwaith a'u harferion chwilio am waith, 
a'u perthynas ag eraill. Mae'n edrych hefyd ar y dulliau ymdopi mae pobl yn 
eu defnyddio i'w helpu i reoli'r newidiadau; eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth 
o newidiadau a gyflwynir yn y dyfodol, yn cynnwys cyflwyno'r credyd 
cynhwysol, a'u gallu yn eu tyb nhw i ymdopi yn y dyfodol. 


Mae Deddf Diwygio Lles 2012 yn cyflwyno cyfres gyfan o ddiwygiadau 

i system fudd-daliadau'r DU, diwygiadau na welwyd mo'u tebyg ers 
degawdau. Mae llawer o'r diwygiadau hyn wedi'u rhoi ar waith eisoes gyda 
newidiadau sylweddol yn dod i rym dros y pymtheg mis diwethaf (ers mis 
Ebrill 2013). Roedd y rhain yn cynnwys cyflwyno cosb am danfeddiannu 

i hawlwyr budd-dal tai (y mae rhai sylwebwyr yn ei galw'n 'dreth ystafell 
wely'); cyflwyno taliadau annibyniaeth personol, a fydd yn cymryd lle lwfans 
byw i'r anabl; a diddymu budd-dal y dreth gyngor a'r gronfa gymdeithasol 
ddewisol (sef benthyciadau argyfwng a grantiau gofal cymunedol). Mae 
credyd cynhwysol, sef un o'r newidiadau mwyaf yn ddi-os, yn cael ei 
gyflwyno'n raddol dros y tair blynedd nesaf, a bydd yn dwyn ynghyd chwe 
budd-dal mewn gwaith ac allan o waith mewn un taliad. 


1. Cyflawnwyd y gwaith ymchwil gan Shelter Cymru. Cynhaliwyd cyfanswm o 49 cyfweliad trylwyr 
gyda hawlwyr budd-daliadau ledled Cymru rhwng mis Chwefror a mis Mawrth 2014. 


Tystiolaeth Canolfannau Cyngor ar Bopeth 2013/14 


Mae'r dystiolaeth gan Ganolfannau Cyngor 
ar Bopeth yn dangos y graddau mae'r 
newidiadau i fudd-daliadau eisoes yn cael 
effaith ar lawer o'n cleientiaid. Dros y 
flwyddyn neu ddwy ddiwethaf mae nifer y 
problemau sy'n gysylltiedig â budd-daliadau 
a chredyd treth y bu'n rhaid i ganolfannau 
Cyngor ar Bopeth ledled Cymru ymdrin â 
nhw wedi cynyddu'n sylweddol. Dyma'r 
broblem fwyaf bellach o ran y ceisiadau 

am gymorth gan gleientiaid, gan gyfrif am 
dros ddwy ran o bump (42 y cant) o holl 
broblemau Cymru yn ystod 2013/14 (dros 
141,500 o broblemau). 


Materion sy'n gysylltiedig â'r lwfans 
cyflogaeth a chymorth yw'r broblem fwyaf 
cyffredin ym maes budd-daliadau o hyd, 
gyda llawer o gleientiaid yn gofyn am 
gymorth gydag apeliadau budd-daliadau 
neu faterion sy'n ymwneud ag asesiad gallu 
i weithio. 


Model sydd yn y-llun. € 


Fodd bynnag, yn ystod y 12 mis diwethaf 
rydym wedi gweld cynnydd nodedig hefyd 
yn nifer y bobl sy'n dod atom i gael cyngor 
ar broblemau gyda thaliadau annibyniaeth 
bersonol (gyda llawer o gleientiaid yn 

aros am fisoedd i gael penderfyniad ar 

eu hawliad taliad annibyniaeth bersonol); 
problemau sy'n gysylltiedig â'r gosb 
tanfeddiannu, a phobl sydd angen cymorth 
gyda chosbau lwfans ceiswyr gwaith. 


Mae ein hymchwil ansoddol yn adeiladu ar 
y dystiolaeth hon ac yn cadarnhau'r effaith 
niweidiol mae diwygio lles yn ei chael ar 
fywydau llawer o hawlwyr budd-daliadau 
yng Nghymru, yn enwedig y rhai sy'n byw 
gydag anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor. 
Yr argraff a geir yn anad dim yw mai dim 
ond llwyddo i gael dau ben llinyn ynghyd y 
mae pobl yn hytrach na byw unrhyw fath o 
fywyd sy'n rhoi boddhad iddynt. 


Effaith ar fywyd bob dydd 


Yn achos y mwyafrif o bobl a gymerodd ran 
yn y gwaith ymchwil, roedd y newidiadau i 
fudd-daliadau wedi arwain at ostyngiad yn 
incwm eu cartref. O ganlyniad, mae llawer 
ohonynt yn cael trafferth i gynnal safon byw 
dderbyniol ac yn aml yn mynd heb bethau 
sylfaenol fel bwyd, gwres digonol yn eu 
cartref a dillad fel y gallant dalu'r rhent a 
fforddio biliau hanfodol eraill y cartref. Yn 
aml bydd rhieni'n aberthu eu hanghenion 
eu hunain er mwyn bwydo eu plant a 
cheisio sicrhau rhyw fath o normalrwydd 
iddynt. Mae'r rhan fwyaf o'r rhai a fu'n rhan 
o'r ymchwil wedi'u heffeithio gan y gosb 
tanfeddiannu ac yn ofni colli eu cartref neu 
orfod symud i ffwrdd oddi wrth eu teulu a'u 
ffrindiau. Mae'n amlwg bod hyn i gyd yn rhoi 
pwysau ar eu perthynas ag eraill. 


“Dim ond am 'chydig oriau'r dydd y 
bydd ein gwres ymlaen, hyd yn oed 
yn y gaeaf. Mae'n rhaid i ni fod mor 
gynnil â phosib ond dydyn ni ddim fel 


teuluoedd eraill, dyw ein mab (sydd 
ag awtistiaeth ddifrifol) ddim yn deall 
pethau, felly rydyn ni wedi ceisio 
cynnal ei ffordd o fyw ef drwy adael 
i'n ffordd o fyw ni waethygu.” 


Mae anawsterau ariannol parhaus yn golygu 
nad oes dewis gan lawer o bobl ond mynd 

i ddyled, tra bo eraill yn cael trafferth i 

gadw at drefniadau a wnaed i fynd i'r afael 
â'u problemau ariannol blaenorol. Mae 
trefn gosbi lymach ac oedi mewn prosesau 
penderfynu yn golygu bod rhai pobl wedi 
bod heb incwm o gwbl am gyfnod, sydd 
wedi ychwanegu at eu caledi. 


“Daeth fy arian i ben. Roedd hi'n 
amhosib i mi dalu am yr hanfodion 
heb arian yn dod i mewn. Rwyf wedi 
bod yn dda yn byw ar ychydig o arian 
erioed, ond mae hyn yn waeth nag 
erioed. Roeddwn i'n ceisio bwydo 


fy nau blentyn yn eu harddegau ar 
gredydau treth plant a budd-dal plant. 
Doedd pethau ddim yn cael eu talu ar 
amser ac roeddwn i'n poeni am fod yn 
ddigartref eto wrth i mi fynd i ddyled 
yn gyflym ar fy nghyfrif rhent. 


Yr hyn sy'n peri pryder gwirioneddol yw pa 
effaith y mae byw ar incwm llai a'r pryder 
parhaus am y dyfodol yn ei chael ar iechyd 
meddyliol a chorfforol pobl. Mae bron pawb 
a fu'n rhan o'r ymchwil yn dweud bod 

eu hiechyd meddyliol wedi dirywio ers i'r 
newidiadau i fudd-daliadau effeithio arnynt, 
boed ganddynt broblem iechyd meddwl 

cyn hynny ai peidio. Mae llawer o'r rhai a 
gymerodd ran, yn enwedig y rhai sy'n byw 
ag anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor, 

yn teimlo cywilydd ac yn isel oherwydd eu 
sefyllfa ond heb unrhyw rym i wneud unrhyw 
beth amdani. Mae teimladau o'r fath wedi'u 
dwysau gan y portread negyddol o bobl ar 
fudd-daliadau a gyflwynir gan y cyfryngau. 
Gall arferion bwyta gwael, byw mewn cartrefi 
heb wres digonol, diffyg cymdeithasu a bod 
yn llai actif gael effaith hirdymor ar iechyd 
corfforol a meddyliol llawer o bobl hefyd. 


“Rydw i'n 50 oed, nid yn 5 oed. Ond 
rydw i angen cymorth i newid ac 
ymolchi. Does gen i ddim arian nawr 
oherwydd y taliad annibyniaeth 
bersonol ac oherwydd hynny mae'n 


rhaid i fy ffrindiau fy helpu; ddylen 
nhw ddim gorfod gwneud hynny. Felly 
rydych chi'n gofyn i mi beth sydd wedi 
newid? Rydw i wedi colli fy urddas a'm 
balchder.” 


Mae'r rhai sy'n gallu gweithio am gael 
swydd neu weithio oriau hirach ond mae eu 
hymdrech i ddod o hyd i swydd yn cael ei 
llesteirio gan ofal plant costus a'r ffaith nad 
ydynt yn gallu fforddio trafnidiaeth a dillad 
ar gyfer cyfweliadau, neu oherwydd nad oes 
ganddynt gysylltiad â'r rhyngrwyd gartref i 
chwilio a gwneud cais am swyddi. 


Ymwybyddiaeth o newidiadau i fudd-daliadau 


Nid oedd gan fwyafrif y rhai y buom yn 
siarad â nhw ddealltwriaeth gynhwysfawr o'r 
newidiadau i fudd-daliadau a sut y byddent 
yn effeithio arnyn nhw nes iddynt gael eu 
cyflwyno. Roedd dosbarthu gwybodaeth 
anghywir neu anhygyrch a'r diffyg 
cyfathrebu rhwng asiantaethau allweddol, 
yn cynnwys yr Adran Gwaith a Phensiynau, 
Canolfan Byd Gwaith, awdurdodau lleol, 
cymdeithasau tai a meddygon teulu, yn 
gwaethygu'r sefyllfa gan wneud i bobl 
deimlo'n ddryslyd ac yn ddiymadferth. 


“Roeddem ni'n ymwybodol, i ryw 
raddau, bod y dreth ystafell wely 
ar y gweill oherwydd bod menyw 
o'r gymdeithas tai wedi'n ffonio i'n 
hysbysu. Dywedodd na fyddai'r dreth 
ystafell wely yn effeithio arnom ni 
gan ein bod yn byw mewn tŷ wedi'i 
addasu felly gadawsom bethau i 
fod ac nid oeddem ni'n poeni. Yna 
ym mis Mai neu fis Mehefin, roedd 
angen ffonio'r Adran Fudd-daliadau 
Tai am fater arall ac fe'n hysbyswyd 
bod ein budd-dal wedi'i ostwng 2596 
gan fod gennym ddwy ystafell wely 
ychwanegol. Fe wnaethom ni gwyno 
wrth y gymdeithas tai am y cyngor 
gwael a gawsom ond roedden nhw'n 
gwadu'n gyfan gwbl eu bod yn 
gwybod unrhyw beth am hyn.” 


Cafwyd cryn feirniadaeth ar yr Adran 
Gwaith a Phensiynau yn arbennig o ran y 
ffordd y maent yn cyfathrebu â hawlwyr, yn 
enwedig gan rai ymatebwyr sy'n byw gydag 
anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor. Roedd 
diffyg cydymdeimlad gan staff rheng flaen 
a llythyrau arwynebol cyffredinol ymysg 

y materion eraill a godwyd. Roedd llawer 
yn credu y gellid gwneud mwy i sicrhau 

bod gan staff rheng flaen ddealltwriaeth 
well o rai o'r problemau y mae pobl yn eu 
hwynebu. 


"Mae'n ymddangos nad oes unrhyw 
ddealltwriaeth o faterion iechyd 
meddwl a sut gall y materion dryslyd 
hyn wneud i bobl deimlo. O ‘mhrofiad 
i, mae agwedd staff yr Adran Gwaith 
a Phensiynau yn warthus; dydyn 
nhw ddim yn ymdrin â materion yn 
sensitif. Pan oedd fy sefyllfa ar ei 
gwaethaf, roeddwn i wir ofn yr hyn 
oedd yn digwydd a cheisiais egluro 
hyn wrth yr aelod staff a oedd wedi 
ffonio ynglŷn â'r ffaith bod fy arian 
yn dod i ben oherwydd fy mod wedi 
methu'r prawf meddygol. Gofynnais 
beth ddylwn i ei wneud nesaf, a'i ateb 
oedd 'Nid fy mhroblem i yw honno'. 
Allai ddim dweud wrthych chi sut 
deimlad oedd hynny.” 


Roedd ymatebwyr oedd eisoes yn defnyddio 
gwasanaethau cymorth yn teimlo bod 

eu gwybodaeth am y newidiadau i fudd- 
daliadau yn dda. Roeddynt hefyd yn 
dueddol o deimlo'n fwy hyderus am eu 
gallu i reoli newidiadau yn y dyfodol. Er hyn, 
ychydig iawn oedd ag unrhyw wybodaeth 
wirioneddol am y credyd cynhwysol a sut y 
gallai effeithio arnynt. 


Roedd hi'n amlwg bod dirfawr angen am 
ragor o wybodaeth am y ffordd y byddai 
newidiadau yn effeithio arnynt wrth iddynt 
gael eu cyflwyno a'u gweithredu yn y 
dyfodol. Yn achos rhai o'r bobl y buom yn 
siarad â nhw roedd meddwl am ragor o 
newidiadau yn gwneud iddynt boeni mwy, 
yn enwedig pobl sy'n byw ag anabledd neu 
salwch hirdymor a oedd yn credu y byddai 
eu sefyllfa ariannol yn annhebygol o wella. 


Clywsom am enghreifftiau o ymyrraeth 
gadarnhaol gan landlordiaid cymdeithasol 
i helpu eu tenantiaid reoli'r newidiadau i 
fudd-daliadau, ond nid oedd hyn yn gyson 
ledled Cymru o bell ffordd. 


Cymorth nawr ac yn y dyfodol 


Er bod nifer o'r ymatebwyr wedi elwa ar 

y cymorth sydd ar gael gan eu landlord ac 
asiantaethau eraill (yn cynnwys Cyngor ar 
Bopeth a Shelter Cymru), roedd llawer heb 
dderbyn unrhyw gymorth o gwbl i'w helpu i 
reoli'r newid. 


Mae'r dull ymgysylltu a ddefnyddir a phwy 
yn union yw'r sefydliad sy'n darparu'r 
cyngor a'r cymorth yn bwysig. Mae pobl 
yn gwerthfawrogi cyngor annibynnol, 
wyneb-yn-wyneb — yn cynnwys y dewis i 
gael ymweliadau cartref lle bo angen. Er 
bod yr opsiwn o gael cyngor dros y ffôn 
neu ar-lein yn ddymunol, mynegodd nifer 
o bobl a gymerodd ran yn yr ymchwil 
bryder am orddibynnu ar y rhyngrwyd a 
rhoi gwybodaeth ar-lein gan nad yw hwn 
yn opsiwn hygyrch i bobl â chyflyrau neu 
anableddau penodol. 


Mae'r gwaith ymchwil hwn a'r dystiolaeth 
ehangach gan ganolfannau Cyngor ar 
Bopeth ledled Cymru yn dangos bod y 
newidiadau i fudd-daliadau lles yn cael 
effaith negyddol yn bennaf hyd yn hyn ar 
fywydau hawlwyr. 


“Mae'r dyfodol yn llwm, ac rydw i'n 


ceisio byw o ddydd i ddydd a pheidio 
â meddwl am y sefyllfa.” 


Nid ydym wedi gweld y lefel hon o newid 
ag sy'n digwydd i system les y DU ar hyn o 
bryd o'r blaen yn y cyfnod modern. Mae'n 
bwysicach fyth felly bod yr Adran Gwaith a 
Phensiynau ac asiantaethau eraill, y mae eu 
preswylwyr, tenantiaid a chleifion yn cael 

eu heffeithio gan y newidiadau hyn eisoes, 
yn dysgu gwersi er mwyn gallu gwella 
cymorth yn y dyfodol. Bydd hyn yn arbennig 
o bwysig cyn cyflwyno'r ddau newid mwyaf 
sydd eto i'w rhoi ar waith ar raddfa fawr 

— y credyd cynhwysol a'r broses barhaus o 
gyflwyno taliadau annibyniaeth bersonol yn 
lle lwfans byw i'r anabl. 


Mae Cyngor ar Bopeth Cymru'n credu bod 
angen i'r Adran Gwaith a Phensiynau ac 
eraill gyflwyno ymyriadau wedi'u targedu 

i sicrhau bod hawlwyr a darpar hawlwyr 
yn derbyn gwybodaeth gywir ac amserol 


© Citizens Advice/ABCUL 2008 


am y newidiadau, ac yn gallu cael gafael 

ar y cymorth iawn pan fo angen. Mae ein 
canfyddiadau yn pwysleisio pwysigrwydd 
darparu cymorth holistig i hawlwyr hefyd 

- cysylltu gwybodaeth am newidiadau i 
fudd-daliadau gyda chyngor ar ddiwallu 
anghenion gallu ariannol/cymorth cyllidebu; 
cyngor ar ddyledion; gwneud y gorau o 
incwm; cyngor ar dai a chymorth iechyd 
meddyliol a chorfforol. 


Mae gan awdurdodau lleol a chymdeithasau 
tai rôl allweddol o ran helpu pobl i reoli'r 
newidiadau. Mewn hinsawdd ariannol mor 
anodd, bydd dysgu oddi wrth ei gilydd a 
rhannu arferion gorau, yn enwedig gydag 
achosion o ôl-ddyledion o fudd i'r rhai y 
mae'r newidiadau'n effeithio arnynt a'r 
awdurdodau priodol. 


Wrth nodi'r effaith sylweddol y mae'r 
diwygiadau yn ei chael ar iechyd 

pobl, mae gan wasanaethau iechyd 

a gwasanaethau cymdeithasol waith 
cynyddol bwysig i'w gyflawni. Gall methu 
cydgysylltu cymorth yn well arwain at 
gostau cynyddol i'r GIG yng Nghymru 
wrth i iechyd a lles pobl ddirywio. 


Bydd rheoli a chydgysylltu sut y gall 
gwahanol asiantaethau yng Nghymru 
ac asiantaethau allweddol yn y DU (yn 
cynnwys yr Adran Gwaith a Phensiynau 
a Chanolfan Byd Gwaith) gydweithio'n 
well i helpu pobl sy'n cael eu heffeithio 
gan y diwygiadau lles yng Nghymru 

yn hanfodol er mwyn gallu diwallu 
anghenion cymorth pobl yn y dyfodol. 
Credwn fod Llywodraeth Cymru mewn 
lle da i ddarparu'r cyfeiriad strategol 
angenrheidiol i gyflawni hyn fel rhan o'i 
Chynllun Gweithredu Trechu Tlodi. 


Rydym yn cydnabod bod Llywodraeth 
Cymru ac asiantaethau eraill wedi bod yn 
gweithio ledled Cymru i helpu degau o 
filoedd o bobl sydd wedi'u heffeithio gan 
y newidiadau lles hyd yn hyn. Yn ogystal 
â hawlwyr budd-daliadau, bydd y broses 
o ddiwygio lles yn parhau i effeithio'n 
sylweddol ar amrywiaeth o sefydliadau 

a gwasanaethau dros y blynyddoedd 
nesaf, yn cynnwys darparwyr cyngor, 
llywodraeth leol, darparwyr tai 
cymdeithasol a gwasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol. 


Gyda diwygiadau mwy ar y gorwel mae 
mwy o angen nag erioed am waith aml- 
asiantaeth. Dylai cydweithio i sicrhau 

bod hawlwyr yn cael gwybodaeth ac yn 
barod i ymdopi â newidiadau yn y dyfodol 
helpu i atal pobl sy'n dibynnu ar sicrwydd 
incwm o fudd-daliadau rhag wynebu tlodi 
a chaledi cynyddol. 


Argymhellion 


Rydym wedi gwneud cyfres o argymhellion yn sgil ein hymchwil. 


Hyrwyddo arferion da 
Dylai Llywodraeth Cymru: 


e nodi a rhannu arferion da gan 
awdurdodau lleol a chymdeithasau tai 
ledled Cymru yn eu gwaith i helpu pobl 
y mae'r newidiadau diweddar i fudd- 
daliadau a newidiadau yn y dyfodol 
yn effeithio arnynt. Dylai hyn gynnwys 
cymryd camau i fynd i'r afael ag arferion 
gwael lle bo angen hefyd. 


Dylai awdurdodau lleol a landlordiaid 
cymdeithasol eraill yng Nghymru: 


e ganolbwyntio mwy ar fabwysiadu arferion 
gorau yn y maes hwn, gan gynnwys: 


» mabwysiadu dull rhagweithiol o rannu 
gwybodaeth, siarad â phobl yn eu 
cartrefi a chynnal cyfarfodydd agored 


» cyfeirio pobl at gyngor annibynnol 
ar fudd-daliadau lles lle'n briodol er 
mwyn eu helpu i ddeall y newidiadau 
a darparu cymorth wrth apelio yn 
erbyn penderfyniadau am fudd- 
daliadau os oes angen 


» sicrhau bod pobl yn cael eu cyfeirio 
at gyngor ar ddyledion ac arian os 
oes angen er mwyn sicrhau cyngor 
diduedd, ynghyd â mathau eraill o 
gymorth, gan gynnwys cymorth gyda 
biliau ynni (e.e. Gostyngiad Cartref 
Cynnes; cyngor ar newid cyflenwyr) 


» manteisio ar bob cyfle i hyrwyddo 
taliadau tai yn ôl disgresiwn 


» sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei 
darparu wyneb yn wyneb a sicrhau 
bod cyfryngau eraill ar gael fel 
gwasanaethau ffôn ac ar-lein i'r rhai 
sydd eu hangen 


» sicrhau bod yr holl staff yn derbyn 
hyfforddiant fel bod gwybodaeth yn 
amserol ac yn gywir 


» sicrhau bod yr holl wybodaeth yn cael 
ei hysgrifennu mewn fformatau clir 
a hygyrch er mwyn bod yn addas i 
wahanol anghenion pobl. 


Dylai awdurdodau lleol yng Nghymru: 


e beidio ag ystyried budd-daliadau 
anabledd fel lwfans byw i'r anabl a 
thaliadau annibyniaeth bersonol wrth 
asesu incwm hawlwyr yn ystod y broses 
o wneud cais am daliadau tai yn ôl 
disgresiwn, fel sy'n digwydd eisoes yn 
achos budd-dal tai a budd-daliadau eraill 
sy'n dibynnu ar brawf modd. 


Rôl gwasanaethau iechyd 


Dylai Llywodraeth Cymru a Byrddau Iechyd 
Lleol: 


* gydweithio i wella integreiddiad 
gwasanaeth cynghori annibynnol mewn 
lleoliadau gofal iechyd sylfaenol ac 
eilaidd er mwyn sicrhau bod hawlwyr 
budd-daliadau a darpar hawlwyr sy'n 
defnyddio'r gwasanaethau hyn yn gallu 
cael mynediad i'r cymorth amrywiol a allai 
fod ar gael iddynt ar y cyfle cyntaf. 


Dylai Byrddau Iechyd Lleol a Chydffederasiwn 
y GIG yng Nghymru: 


e gydweithio i helpu i godi ymwybyddiaeth 
ymysg gweithwyr iechyd a gofal 
cymdeithasol proffesiynol, yn enwedig 
staff rheng flaen, o'r diwygiadau a'r effaith 
y gallant ei chael ar gleifion er mwyn gallu 
rheoli eu cyflwr yn unol â hynny. 


Dylai meddygon teulu a darparwyr 
gwasanaethau iechyd yng Nghymru: 


e wella systemau ar gyfer rhannu 
gwybodaeth â'r cwmnifïau) sy'n cynnal 
Asesiadau Gallu i Weithio ar gyfer 
lwfans cyflogaeth a chymorth a thaliad 
annibyniaeth bersonol. 


Dylai darparwyr gwasanaethau iechyd yng 
Nghymru: 


e gefnogi ymgyrch ‘Ffit i weithio’ Cyngor 
ar Bopeth sy'n cynnwys galwad ar 
Lywodraeth y DU i ddarparu'r holl 
dystiolaeth feddygol sydd ei hangen 
am ddim er mwyn prosesu hawliadau/ 
apeliadau lwfans cyflogaeth a chymorth. 


Mynd i'r afael ag allgau digidol 


Fel rhan o'i Chynllun Datblygu Gwledig 
2014-20, dylai Llywodraeth Cymru sicrhau: 


e bod mynediad digidol yn flaenoriaeth 
uchel ar gyfer ymyriadau lleol 


e bod strategaethau datblygu lleol yn 
archwilio ffyrdd arloesol o sicrhau 
mynediad fel defnyddio siopau, grwpiau 
cymunedol neu wasanaethau symudol, 
gan gynnwys darpariaeth cyngor 
symudol 


e nodi a hwyluso cyfryngau dysgu ar gyfer 
datblygu sgiliau TG pobl 


e dylai Grwpiau Gweithredu Lleol 
ymgysylltu â phartneriaeth Cyflymu 
Cymru a chynllun Allwedd Band Eang 
Cymru i sicrhau'r mynediad gorau posibl 
i fand eang ffibr a chyfrannu at sicrhau 
bod cymunedau gwledig yn ymwybodol 
o argaeledd a photensial gwell mynediad 
ar y cyfle cyntaf posibl. 


Darpariaeth banciau bwyd 
Lle'n bosibl, dylai darparwyr banciau bwyd: 


e ddarparu bwyd ar gyfer gwahanol 
anghenion, gan gynnwys pobl â 
gofynion deietegol penodol 


e darparu mwy o fwyd y gellir ei fwyta'n 
oer 


e gofyn am roddion o gyfarpar ac offer 
coginio sylfaenol. 


Anghenion gallu ariannol pobl 
ifanc 


Dylai Llywodraeth Cymru: 


e ailsefydlu uned gydlynu ymroddedig 
(tebyg i Uned Addysg Ariannol 
Cymru) i ddarparu'r cyfeiriad strategol 
angenrheidiol ar gyfer gweithredu 
darpariaeth addysg ariannol ledled 
Cymru, mewn ysgolion ac yn y gymuned 
ehangach 


e nodi ffyrdd o sicrhau bod cyfleoedd 
addysg ariannol priodol ar gael i 
oedolion mewn lleoliadau cymunedol, 
yn enwedig y rhai sy'n fwy tebygol o 
wynebu anfantais, fel hawlwyr budd- 
daliadau ifanc. 


Dyfodol y Gronfa Cymorth 
Dewisol 


Dylai Llywodraeth Cymru: 


e Barhau i gyllido'r Gronfa Cymorth 
Dewisol yng Nghymru y tu hwnt i fis 
Mawrth 2015 er mwyn i bobl yng 
Nghymru sy'n wynebu sefyllfaoedd 
o argyfwng neu sy'n dioddef caledi 
penodol gael system cymorth ariannol i 
droi ati pan nad oes ganddynt unrhyw 
ddewis arall. 


Cyfathrebu â'r Adran Gwaith a 
Phensiynau/Canolfan Byd Gwaith 


Dylai'r Adran Gwaith a Phensiynau a 
Chanolfan Byd Gwaith: 


e sicrhau bod yr holl gyngor a ddarperir 
i hawlwyr yn gywir, amserol, hygyrch 
ac wedi'i bersonoli ar gyfer y rhai ag 
anghenion cymorth ychwanegol, gan 
osgoi llythyrau cyffredinol arwynebol 
lle'n bosibl 


e gwella'r cyfathrebu rhwng eu hunain a 
sefydliadau eraill fel awdurdodau lleol 
a chymdeithasau tai er mwyn sicrhau 
bod gwybodaeth yn fwy cyson er mwyn 
osgoi rhoi cyngor sy'n gwrthddweud ac 
yn ddryslyd i hawlwyr 


e darparu gwell hyfforddiant ar gyfer staff 
rheng flaen sy'n ymdrin â hawliadau 
i wella dealltwriaeth o anghenion ac 
amgylchiadau hawlwyr 


e cynnal adolygiad o'r cynlluniau cyfredol 
sydd wedi'u sefydlu i helpu pobl i allu 
fforddio costau hanfodol wrth fynychu 
cyfweliadau swyddi er mwyn asesu 
beth arall ellir ei wneud i hyrwyddo neu 
ymestyn cynlluniau o'r fath. 


Gwella Asesiadau Gallu i Weithio 
Dylai'r Adran Gwaith a Phensiynau: 


* wrando ar y dystiolaeth gan weithwyr 
iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol 
sy'n adnabod hawlwyr orau 


sicrhau y darperir y dystiolaeth feddygol 
sydd ei hangen am ddim er mwyn 
cyflwyno achos hawliwr 


parhau i dalu'r lwfans cyflogaeth a 
chymorth i bobl tra ceir ail farn ar eu cais 


sicrhau bod y cwmni newydd sy'n 
darparu asesiadau gallu i weithio'r 
lwfans cyflogaeth a chymorth yn atebol 
am adroddiadau gwael a gwasanaeth 
cwsmeriaid gwael. 


Astudiaeth Achos 


Mae Sandra wedi'i heffeithio gan gosb 
tanfeddiannu a newidiadau i'w thaliad 
annibyniaeth bersonol (mae ganddi gais yn 
cael ei ystyried ar hyn o bryd). Mae ganddi 
ddau o blant ag awtistiaeth. 


Ddwy flynedd yn ôl, rhoddodd yr awdurdod 
lleol estyniad i lawr isaf ei chartref i 
gynnwys ystafell i'w merch aros ac ystafell 
ymolchi lawr grisiau. Golygai hyn bod 
ganddi ystafell wely sbâr i fyny'r grisiau 

ac, ar ôl cyflwyno'r gosb tanfeddiannu, 
penderfynodd Sandra osod ystafell i letywr 
a oedd yn ffrind i'r teulu i fod yn ofalwr iddi 
yn ystod y cyfnodau pan oedd yn gaeth i'r 
gwely. 


Wrth hysbysu'r Adran Gwaith a Phensiynau 
am y trefniant mewn cyfweliad wyneb yn 
wyneb, wynebodd faterion ychwanegol: 


"Roedd gen i fy merch anabl mewn cadair 
olwyn, fy ffrind yn gefn i mi ac roedden 
nhw'n gofyn yr un cwestiynau â'r ffurflen. 
Ychydig wythnosau'n ddiweddarach, 
cefais lythyr yn dweud fod fy mudd- 
daliadau wedi dod i ben gan fy mod yn 
cyd-fyw! Cefais gymorth gan gyfreithiwr 
ar sail pro bono a ddywedodd wrtha i am 
apelio. Roedd yr apêl yn hirfaith a bu'n 
rhaid i mi fynd drwy'r holl beth am yr 
eildro. Parodd yr apêl dros bedair wythnos 
tan i benderfyniad gael ei wneud. Yn y 
bôn, maen nhw'n dweud wrthych chi 
am gymryd lletywr, rydych chi'n gwneud 


Cyflwyno credyd cynhwysol yn 
raddol 


Dylai'r Adran Gwaith a Phensiynau: 


e sicrhau bod Fframwaith Gwasanaeth 
Cymorth Lleol yn darparu cyllid digonol 
i bartneriaethau lleol i sicrhau bod 
hawlwyr yn derbyn cymorth cyfannol i 
reoli'r newid yn y ffordd y mae eu budd- 
daliadau'n cael eu talu a'u hawlio o dan 
y credyd cynhwysol 


sicrhau bod gan bobl ag anableddau 
difrifol nad oes ganddynt ofalwyr 

hawl dan y credyd cynhwysol i 'elfen 
hunanofal' i gymryd lle'r premiwm 
anabledd difrifol yn y system gyfredol yn 
rhannol. 


hynny ac yna maen nhw'n eich cyhuddo o 
gyd-fyw!” 


Mae hyn wedi effeithio'n gorfforol a 
meddyliol ar Sandra: 


"Effeithiodd hyn ar fy iechyd meddwl yn 
ddifrifol ac ychwanegodd at fy salwch 
corfforol. Rwy'n byw mewn ofn bob dydd 
eu bod am gnocio'r drws. Mae fy iechyd 
meddwl wedi gwaethygu'n sylweddol. 
Yr wythnos diwethaf, cefais fy niagnosio 
ag anhwylder straen wedi trawma, 
rwyf wedi teimlo mai hunanladdiad 
yw'r unig ateb ar dri achlysur ac rwyf ar 
feddyginiaeth ar gyfer iselder. Mae hyn i 
gyd ers i'r dwli yma ddechrau.” 


Mae effaith diwygio lles wedi bod yn 
gronnol i Sandra. Roedd heb arian am naw 
wythnos i gyd. Ar ôl penderfyniad ynglŷn â 
chyd-fyw, rhoddwyd diwedd ar ei holl fudd- 
daliadau sy'n dibynnu ar brawf modd. Mae 
Sandra yn fwy caeth i'r tŷ ac yn dibynnu ar 
ffrindiau gan ei bod yn defnyddio'i lwfans 
byw i'r anabl i dalu biliau a rhent. 


Mae ei sefyllfa bresennol wedi bod yn ergyd 
galed i'w phlant hefyd: 


“Mae fy mhlant wedi dioddef hefyd. 
Doedden nhw ddim yn gallu mynd i unman 
neu wneud dim, roedden nhw'n bodoli yn 
hytrach na byw. Sut mae dweud na wrth 
blentyn anabl, awtistig pan ei fod yn rhan 
o'u strwythur a'u mecanwaith ymdopi.” 


Ein nodau 


* Rhoi'r cyngor sydd ei angen ar bobl i ddelio â'r problemau maent 
yn eu hwynebu. 


e Gwella'r polisïau a'r arferion sy'n effeithio ar fywydau pobl. 


Ein hegwyddorion 


Mae gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor annibynnol, 
cyfrinachol a diduedd i bawb am eu hawliau a'u cyfrifoldebau, a 
hynny'n rhad ac am ddim. Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth, yn 
hyrwyddo cydraddoldeb ac yn herio gwahaniaethu. 


Dilynwch ni ar 
twitter.com/CABCymru 
Hoffwch ni ar Facebook 

f facebook.com/CitizensAdvice 


You | Gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube 
uef youtube.com/CitizensAdvice 


www.citizensadvice.org.uk 


Cyngor ar Bopeth yw enw gweithredol Cymdeithas Genedlaethol y Canolfannau 
Cyngor ar Bopeth. Rhif cofrestru'r elusen: 279057 


© Cyngor ar Bopeth Cymru 2014 
Cynhyrchwyd gan Cyngor ar Bopeth Cymru 
Cyhoeddwyd: Gorffennaf 2014 

Llun y clawr:  www.imagesource.com 


